eðlilegur galdur, 


AKPRANISA. 


eður 


til skemmtunar og nota 
handa 


ungum og gömlum. 


| 


NNA N NU NMNNUDU NINNA NA 
Á 4 Á 


FRAM 


eður 


eðlilegur galdur, 


til skemmtanar og nota 
handa 


ungum og gömlum. 


# 


pt 


óm Borg firð: 
ARURBÝRN 


Á kostnað I. Ingimundarsonar, af H. Helgasyni. 


1857, 


$ 
$ 


= 


Í 


í 


Dálítill formáli. 


Jafnvel þó bæklingur sá, sem hjer komur fyrir almenn- 
ings sjónir, og inniheldur safn af ýmsum töfra- íþrótt- 
um, kunni að þykja óþarfur þeim, sem hafa næg efni 
til að útvega sjer yfirgrips meiri þekkingu á þess konar 
vísindum, getur hann þó, að minnsta kosti, sparað íþrótta 
iðkendum þeim nokkurt ómak með, að safna saman í 
eitt hinu skemmtilega úr mörgum töfra-fræði-bókum, og 
að því leyti getur hann einnig orðið þeim að notum. 

Efni þau, sem tilgreind eru í bæklingnum, hafa verið 
valin hin óyggjanlegustu, og jafnframt verið leitast við 
að brúka íslenzk nöfn yfir þau; en yfir hin, sem vand- 
hæfari þóktu, og hverra þýðing ekki gat innibundist í 
fám orðum, eru skýringar settar aptast Í bæklinginn. 

Geti nú þessi tilraun mín orðið svo heppin, að verða 
til gaklausrar skemmtunar og nota ungum og gömlum, 
álít jeg hana ná tilgangi sínum. 

Annað hepti bæklings þessa kemur út frá prentsmiðj- 
unni, verði jeg svo heppinn með þetta hið fyrsta, að 
það ávinni mjer kostnaðinn. 

þýðandinn óskar þess, að of einhver sýnir list sína í, 
að hnýta að meiningu, orðum eður stílshætti bæklings- 
ins, að þeir gæti þess, að dæma hann ekki svo hart, 
að þeir dæmi sjálfa sig um leið. ; 


Kostnaðarmaðurinn. 


, 


, 


RUNASTAFROS, 


þæ  o 


I, Ýmsir töfraleikir. 


1. Ýmislegt töfrablek. 


„ Láti maður svo mikið af muldu álúni upp 
leysast í vatni, að það verði þykkt, má 
skrifa úr því með fjaðrarpenna, bæði bókstafi 
og hvað annað er vill; þó sjest ekki letur 
þetta, þegar það er þurrt orðið, 

. Ef maður skrifar á pappír úr mjólk eður 
safa úr rauðlauk, sjest ekki letrið þegar 
það er þurrt orðið. 

Ef vitríól er malið og upp leyst í vatni, 
og skrifað svo úr því, sjest enginn stafur 
á pappírnum, þegar það er þurrt orðið. 

. Ef 2 lóð af blýgleri eru sotin í 1 pela af 
ediki, og þetta vel síað gegnum ljerept, 
og skrifað á pappír úr því, sjest ekkert 
stafamót, þegar það er þurrt orðið. 

„ Ef Guldglætte er soðin í ediki yfir hæg- 
um eldi, og skrifað svo úr því, sjest ekk-. 
ert stafamót, þegar það er þurrt orðið. 


6 


Ef einhver vildi rita kunningja sínum brjef, 
í hverju falin væri nokkur leyndarmál, gæti 
hann ritað kafla þann í brjefið, sem honum 
þækti mest um varðandi, að dult færi, úr ein= 
hverju því áður nefnda töfrableki, ef ske kynni, 
að það kæmi í hendur manna þeirra, er gjöra 
sjer far um að. hnísast í leyndarmál annara; 
gæti þá sá, er brjefið er ritað til — ef hann 
þekkir regluna að skýra letrið — haft jöfn 
not af brjefinu, eins og þó það hefði eingöngu 
verið skrifað með venjulegu bleki. 


2. Að gjöra töfraletur læsilegt. 


Skript sú, sem skrifuð er með bleki því sem 
um er getið: hjer að framan, undir stafliðunum 
a og b, skýrist nægilega ef hún er vökvuð 
“ með hreinu vatni.  Skriptin undir stafliðnnum 
e og d skýrist með blekberjavatni. Og loks- 
ins þarf að döggva hina síðast nefndu, undir 
stafliðnum e, með safa úr Lemone-aldini. 


8.. Töfraspádómsbók. 
Maður á að búa til dálitla bók úr hreinum 
pappír, þó svo miklum, að í henni verði hjer um 


7 


bil 50 blaðsíður. Innan á öðruhvoru spjaldinu 
á að búa til leynihólf — líkt og-er í brjefa- 
töskum —, og láta opið á því snúa inn að 
kjölnum á bókinni, svo að sem fæstir gæti þess. 
Á sjerhverja blaðsíðu bókarinnar á að setja blað- 
síðutal — eins og á öðrum bókum —, einnig 
á að setja eitthvert eitt spursmál ofarlega á 
hverja blaðsíðu — og má það vera hvert 
helzt hentast þykir —, það á að skrifa með 
venjulegu bleki. Á fremstu blöð bókarinnar 
á að. setja spursmálaröðina og blaðsíðutalið 
hjá — eins og siður er til að raða innihaldi 
bóka —; en fremur á að búa til jafnmarga 
pappírsmiða, og blaðsíðurnar eru í bókinni, og 
hafa þá nokkru minni um máls en blöðin eru, 
leggja svo einn þeirra við hverja blaðsíðu, og 
skrifa á hann með venjulegu bleki sama spurs= 
mál sem á blaðsíðunni stendur, en þar fyrir 
neðan á að skrifa á hvern þeirra svarið upp á 


„spursmálið, með einhverju því töfrableki sem 


2 


þar til er nefnt á 10. bls.; svör þessi mega 


veráí eptir þess geðþekkni, er leika ætlar. 


Útbúnaður þessi verður að vera á sem mestri 
huldu, svo enginn af þeim sem ætlar að horfa 


8 

á leikinn, hafi neinn grun á aðferðinni, Sá sem 

leikur, tekur nú miðana úr bókinni og leggur 
þá alla á borð, og lætur hvern velja sjer þann 
miða, sem honum líkar, eru þeim þá augljós 
spursmálin, sem á þeim standa, og skrifuð voru 
með hinu venjulega bleki, en svörin sjást ekki, sem 
með töfrablekinu voru skrifuð, eins og áður er. 
sagt. þar næst tekur hann við öllum miðun- 
um aptur og leggur þá hvern á sinn rjetta stað 
í bókina. Nú verður leikarinn að hafa við 
höndina þykkan pappír tvöfaldan, sem bleyta 
þarf í blekberjavatni og lauma honum í leyni- 
hólfið svo engin verði var við, leggja síðan bók- 
ina aptur, og láta hana liggja þannig dálitla 
stund, og á meðan, til þess að trufla því meir 
„hinn rjetta skilning áhorfenda sinna á leikn- 
um, getur leikarinn látist vera að þylja töfra- 
þulur sínar, og það væri ekki af vegi þó hann 
skrifaði þá um leið nokkra rúnastafi á borðið 
eður veggina. Að því búnu opnar hann bók- 
ina aptur, og leggur fram alla miðana, eru þá 
svörin á þeim orðin vel læsileg; hefur gufa sú 
sem tvöfaldi pappírinn gaf frá sjer, þrengt sjer 
í gegnum öll blöðin í bókinni, og skýrt letrið. 


9 


Sömuleiðis getur leikarinn lofað kunningja 
sínum að skrifa með töfrableki á brjefmiða 
„eitthvað: að gamni sínu — en varast þarf að 
láta hann vita að blekið sje annað en tómt 
vatn —, síðan tekur hann við miðanum apt- 
ur og annaðhvort stingur honum í töfrabók 
síða, eða í afviknum stað, sáldar yfir skriptina 
vitríól dupti, við hvað hún sortnar strax. 


4. Töfrabrjef. 


Fyrst eru búnir til nokkrir ferhyrndir brjef- 
miðar, á stærð við sendibrjef, á þessa miða á 
að skrifa, eins og áður er ráðgjört, eitt spurs=- 
mál á hvern þeirra með venjulegu bleki, þó 
verða spursmálin að vera þannig löguð, að þeim 
verði svarað með einu orði. Áður en miðarnir 
eru látnir koma í ljós, á — samkvæmt því áður 
sagða — að rita neðar á þá svarið upp á spurs- 
málið með töfrableki og láta það þorna, síð- 
an má sýna hverjum miðana sem vill, sjást 
þá einungis spursmálin, en ekki svörin; síð 
an tekur maður miðana aptur, og leggur þá inn- 
an í þunnan pappír, og brýtur hann saman eins 
og sendibrjef,, verður þá þess aðtigæta, að öll 


10 


svörin standist á, er þá brjefið lakkað, og ætl- 
ast svo til, að lakkið lendi ofan yfir svörun- 
um, er þá bezt að láta loga sem lengst á lakk- 
inu, þegar það hefur dropið á brjefið, svo hit- 
inn þrengi sjer sem bezt inn í það. Að stund- 
arkorni liðnu, er brjefið brotið upp aptur, og 
er þá á sjerhverjum miða svörin orðin vel læsi- 
leg, hefur hitinn af lakkinu ollað því. 


Við framanritaða 3. og 4. gr. verður þess 
að gæta, að brúka þarf töfrablek það, sem til- 
greint er undir stafliðunum a, b eða d, en 
ekki hinum ce eða e. 


5. Blek sem fljótt af máist. 

Út brunnið kalk hrært saman við brennuvín, 
helzt á marmarahellu, þangað til seigt er orðið, 
og það svo þynnt annaðhvort með viðarkvoðu- 
vatni eður hreinu regnvaini, er þess eðlis, að 
hægt veitir að má það burt aptur, þó með því 
sje skrifað. 


6. Roglur, að af má skript. 
a. Ef safanum úr Cifrone- epli, eður einhverju 


11 


öðru súru epli, er döggvað yfir skriptina, og 
hún svo nudduð nokkuð þjett með ullar 
lepp, þá hverfur hún. 


b, Ef blandað er saman til helfinga, hreinu regn= 


d. 


“. 


eða brunnvatni og skeiðvatni, og difið þar í 
njarðarvetti (Svamp), og honum svo strokið 
yfir skriptina, hverfur hún einnig burtu. 
Hið óhættasta er — svo pappírinn skemmist 
ekki — að hræra vel malið álún saman við 
Pommerants-safa, þurrka það svo móti 
sólu, þangað til það er orðið að dupti og nudda 
síðan stafina með því, þangað til þeir hverfa. 
En fremur má brúka saltpjeturs- eður vitríól- 
olíu, með því að væta í henni njarðarvött, 
og strjúka honum um letrið, við hvað það 
hverfur gjörsamlega. 


Íþrótt sú, að rita fullkomin orð 
með fjórum bókstöfum. 


Til þess má velja sjer fjóra bókstafi úr 


stafrófinu, hverja helzt sem vill, af þessum 
stöfum má aptur til búa sjer -nýtt stafróf, og 
þannig má skrifa hvað helzt sem vill, t. a. m. 
maður velur bókstafina a, b, c, d, 'og breytir 


12 


þeim á ýmsa vegu, veitir alhægt að mynda 
af þeim fullkomið stafróf; en *til að koma 
í veg fyrir það, að nokkurt rugl eður mis- 
grip verði á stöfunum eður orðunum, hlýt- 
ur maður að skilja þá að með einhvers kon- 
ar einkenni, hver um leið hljóta að vera 
tvenns konar, annað sem að greinir stafina 
sjálfa, og hitt sem að greinir orðin í málinu; 
stafa, aðgreiningarmerkið verður t. a. m. þetta: 
=, en orða aðgreiningarmerkið þetta: —. Í 
„skript þessari hefur maður að öðru leyti öll 
venjuleg ritmerki. 

Sýnishorn af umtöluðu letri er þannig: 
d,-€, b, a, da, db, de, dd, ca, eh, ce, cd, ba, 
ð, á, beð ef hi, í} k, 
bb, be, bd, ab, aa, aaa, aba, aca, aða, aab, aac, 

mn, 6 p 05 8 hb Uu 
aad, baa, caa, daa, beb, bbe, cbd, bed, dbc. 
Hi Mýs Kal Ygsiz Faðð 2) hab 2208) EÐ. 

Yrði þá vísuhendingin: #„Skriptin mín er 
stafastór“ í þessu letri svona: 

Adasbazacazcbæaaa=aab=cb=bd — bt=ce=bd — 
"dbz=aga — ada=aab=d=dc=d=aða=aab=aa=aca. 


184 - 

8. Að skrifa stafi innan í egg. 

Fyrst þarf að búa til blek úr blekberjum, 
álúni og ediki, jafnt af hverju, og skrifa með því 
utan á -eggskurnið stafi þá eður orð, semsjást: 
, eiga innan Í egginu, síðan ér eggið lagt í sól- 
arbita: og látið þorna: sem bezt, og áð því búnu; 
er það harðsoðið ísöltu vátni, við hvað all- 
ir stafirnir hverfa. Vilji einhver sendá kunn- 
ingja sínum egg þannig út búið, þarf sá er egg- 
ið er sent, ekki annað en brjóta skurnið út-: 
an af. því, getur hann þá vel lesið letrið. sem 
þá. sjezt utan á himnunni, seni et innahund-' 
ir skurninu, eða þá utan á flókanum: 

Nokkrir brúka þá aðferð, að strjúka volgu 
vaxi nokkuð þykkt utan á eggið, skrifa svo á 
það. með hvössum steinstíl (Griffil) og: hella 
svo ediki í stafamótin, en í því hafa áður átt 
að liggja blekber tíma korn, með þessu á að. 
láta eggið liggja nokkra stund áður en það er, 
soðið. — Með þessu móti sjezt einnig til staf- 
anna innan úndir skurninu Þegar það ér brot- 
ið ufðn af. } 


14 


9. „Að skrifa myndir eða bókstafi 
sem lýsa í myrkri. 


Maður þarf.að kaupa á lifjabúðum dálítið 
af Phosphor (sem málfræðingar nefna ljós- 
bera); ef skrifa á hvert heldur rósir, myndir 
eður stafi, þarf helzt að velja sjer dökkleitan 
pappír, og hengja hann strax sem búið er að 
skrifa á hann í dimmt hús, hvar þá sjest glöggt 
allt hvað á hann hefur verið skrifað eða, pentað; 
ef blásið er á hann hverfur letrið um stund, en 
skýrist smámsaman aptar; fari það þegar stund 
„ líður að fölna, þarf ekki annað en nudda það 
með hreinni hendinni, sýnist þá eins og lítill 
hvítur reykur eður ljósgufa eymi af því. — Með 
þessu sama efni getur maður gjört sig mjög ótta- 
legan, ef hann t.a.m. pentar hendur, andlit eða 
klæðnað sinn með því, og sýnir sig svo Í myrkri. 


10. Að skrifa með krít á svart spjald, 
þurrka það af, en sýna þó sama letrið. 

Fyrst þarf að skrifa. bókstafi með tólgar- 
mola á svart trjespjald svo enginn sjái, síðan 
á að skrifa sömu stafina, þar hjá með krít; 
verður þess að gæta, að hvorutveggja bók- 


í5 


stafirnir sjeu með sama letri, sömu stærð og 
að öllu sem líkastir; spjald þetta má nú sýna 
hverjum sem vill, eru þá einungis sjáanlegir 
krítarstafirnir, en tólgarstafirnir sjást ekki. þar 
næst þurrkar sá, er leikinn sýnir, alla krítar= 
stafina burtu með hönd sinni, en hann verð=. 
ur að varast að þurrka burt um leið tólgar=: 
stafina, heldur ætlast svo til, að krítar duptið 
sáldist yfir þá sem mest, við hvað þeir hvítna. 
Hentast er því að skrifa letur þessi sitt á hvort. 
horn spjaldsins, svo bil verði á mili, því al- 
hægt er, svo lítið beri á, að snúa spjaldinu við 
í hendi sjer, á meðan maður er að spjalla 
og spauga við áhorfendurna. 

Með sögðum hætti getur maður einnig skrif- 
að spursmál á spjaldið með krít, en. vera áður 
búinn, í laumi, að skrifa svarið upp á það með 
tólg, því það mætti virðast þeim harla kátlegt, 
sem ekkert þekkti tilíþróttarinnar, að sjá svar- 
ið koma svona fram óvörum, eins og skratt-" 
ann úr sauðarlegg. 


16 


11. Áð skrifa leturápappírsmiða með 
bleki, brenna miðann og láta sama 
letrið sjást á hönd-sjer. 

Fyrst skrifar maður í laumi: nokkra bók= 
stafi á hönd sjer með tólg, þar næst skrifar 
hanri aptur sömu stafina á papsírsmiða, með: 
bleki, þenna miða sýnir hann öllum, og að því! 
búnu brennir hann hann í ljósi, og sáldar ösk- 
unni áf honum leynilega yfir tólgarstafiná sem 
hann hefur á hönd sinni, sezt þá öskuduptið 
ofah í stafina svo þeir verða svartir. þess þarf: 
nákvæmlega að gæta, að hendin sje vel hrein 
svo“aði sktiptin vérði skýr, ekki má hún held- 
ur svitna, því þar við deyfist letrið, og jafnvel 
tekst ekki að það sortni. Eins og áður er kennt, 
þarf sá, ér leikur, að tauta einhverja mark-" 
leyst, til að. gefa öðrum grun um, að hann sje' 
að tauta töfraþulur. 


12. ÁR þvo sig Í eldi, biki og Ei 
steini, einnig að eta eld'án þess að 
brenna sig. 

Ýmsir töfraleikarar hafa á fjölmennum stöðum 
og gatnamótum, sýnt fþrótt.sína með því, að 


17 


þvo hendur sínar í glóandi biki og brennusteini, 
líka hafa þeir borið logandi eld í höndum sín- 
um, án þess þó í nokkru að skaða sig, og 
með þessu hafa þeir leitt áhorfendur sína á 
þá trú, að þeir með yfirnáttúrlegum kröptum 
kæmu slíku til leiðar; þar hjá hafa þessir lát- 
ið á sjer skilja, að smyrzl þau, er þeir gætu 
til búið, hefðu þann krapt í sjer fólginn, að. 
hver sem þau brúkati, mætti vera Óskelfdur 
fyrir minnstu verkan og áhrifum elds og eit- 
urs; en þessu er allt öðruvísi háttað en það 
geti talist yfirnáttúrlegt, því maður þarf ein- 
ungis að taka fisklím, álún og brennuvín, og 
gjöra smyrzl af því, með hverju maka þarf 
hendurnar rækilega, og láta það svo þorna sem 
bezt inn í þær. 

Aðrir hafa brúkað upp leyst álún og Zink= 
vitríól, jafnt af hvoru, í vatni, t. a. m. 4 
lóð af hvoru móti 1 potti vatns. Með smyrzl 
þessu hafá þeir makað hendurnar áður en þeir 
hafa sýnt íþrótt sína í því, að þvo sjer í log- 
andi biki eður brennusteini. Húðin, sem áður 
nefnt smyrzl setur á hendurnar, ollir því, að 
þeim verður miklu síður hætt ið bruna og 


18 


skemmdum en ella, þó handleiknir sjeu log- 
andi hlutir. 

þeir þar á mót sem vilja bera eld í 
höndum sínum, þurfa að búa til smyrz af 
eggjarauðu, viðarkvoðu og nokkru af smáu rúg- 
mjöli, og maka hendur sínar þar með, veitir þeim 
þá langtum hægra að bera eld í berum hönd- 
um spöl korn, án þess þó í nokkru að skaða sig. 

Enn fremur þurfa þeir sem vilja sýna í- 
þrótt. sína í því, að gleypa eld, að maka 
áður hendur, munn, tungu og góm með 
brennusteinsanda og viðarkvoðu, sem hlífir á 
líkan hátt og hitt við bruna og skemmdum. 


13. Að sjóða vatn í pappírs pönnu. 


Fyrst þarf maðar að mynda pönnu úr 
pappír og beygja raðirna á henni upp á við allt 
í kring, svo vatnið geti þess síður runnið út 
af henni, sem láta á í hana, er henni svo hald- 
ið með vatninu í yfirljósi — þó hóflega nærri 
því —; hitnar þá vatnið smámsaman í henni, 
án þess að hún sjálf brenni. Hiti ljóssins 
þrengir sjer upp í gegnum hinn óþjettari lík= 


19 


ama, sem er pappírinn inn í hinn þjettari, serí, 
er vatnið, og hitar það. 


14, Að brenna trje niðri í vatni. 


Maður tekur stórt ílát og fyllir það með 
vatn, síðan á að bind trjekubb við stein, og 
sökkva honum ofan í íláti; þar næst þarf að 

“hafa við höndina brennigler, og miða því við 
sólargeislann, svo að brennidepillinn viti á trje- 
kubbinn niðri í vatninu; fer hann þá að sviðna, 
og verður á þenna hátt orðin að koli á lít- 
illi stundu. 


15. Að láta vatn frjósa í heitu húsi. 


Maður tekur snjó og smámalinn klaka, og 
jafnar þessu saman á leirfati, ásamt með vænum 
knefa af matarsalti; ofan á þetta fat setur mað= 
ur annað fat með nokkru af köldu vatni, og 
þessi tvö föt — hvort ofan á öðru — setur mað- 
ur yfir glæður. Jafnframt og snjórinn og salt- 
ið á neðra fatinu bráðnar, frýs vatnið á efra 
fatinu og verður loks að eintómum klaka. 


gr 


20 


16. Að koma stóru eggi ofan í stút- 
mjóa flösku. 
Maður tekur nýtt egg og lætur það liggja 
í sterku: ediki, þangað til það er orðið gljúpt, 
líkt og hrátt brauðdeig; síðan á að leggja það 
á borð og velta því til með hendinni, þang- 
"að til það er orðið svo aflangt að því verði 
komið ofan um flöskustútinn. Þegar það er 
komið ofan í flöskuna, á að hella á það köldu 
vatni óg skipta um það nokkrum sinnum, unz 
það hefur dregið ediks súrinn út úr egginu; 
nær það svo aptur sínu fyrra sköpulagi niðri 
í flöskunni. 


17. Að sjóða egg á hvirfli sjer. 

Fyrst er tekið ofnbrauð, strax sem það 
kemur heitt úr ofninum, og skorin hola ofan 
í miðju þess, hún þarf að vera svo stór að 
þar verði komið eggi ofan í; þar næst er hráu 
eggi stungið ofan í holuna, og ofan yfir sár- 
ið aptur lögð skorpan, sem burtu var skorin 
sem vandlegast, svo gufan geti ekki rokið 
út. þar næst er brauðið vafið innan í ullar- 
dúk, og þannig út búnu má halda því ofan á 


21 


höfði sjer stundarkorn, soðnar þá eggið af 
hita-gufunni innan í brauðinu á lítilli stundu. 


18. Að hita íbúðarhús á stuttumtíma.. 


Maður tekur góðan skamt af sterku korn- 
brennuvíni, og blandar saman við hann nokkru 
af Camforu, sem srax upp leysist; þetta 
þarf að láta í góðan pott og setja hann yfir 
eldsglætur inni í íbúðarhúsi því, sem ila á. 
Dyr, gluggar og allar smugur þurfa vandlega að 
lykjast aptur, svo gufan nái hvergi að rjúka út. 
þess verður vandlega að gæta, að eldurinn 
logi hægt og stilt svo brennuvínið hitni ekki 
um of, því þar af flýtur, að það verður 
að tómum réyk; þar á mót, ef eldurinn 
hitar það jafnt og hæfilega, eimir gufan hægt 
og jafnt innan um húsið og vermir það smám- 
saman, „án þess þó nokkur gufa eða reykur 
sjáist. Ef ljósi er brugðið inn í húsið fljót= 
lega, sýnast eldglæringar innan um það allt, 
svo þeim mætti skjóta skelk fyrir bringu, sem 
af hendingu kæmu inn í það og grunaði ekk- 
ert um leik þenna. - 


22 


19. Að kveikja eld á vasaklút, en láta 
hann þó ekki brenna. 

Vasaklútinn á fyrst að væta í vatni, þar 
næst í brennuvíni; að því búnu má halda hon- 
um á borðkvís (Gaffal) yfir ljósi og kveikja jafnt 
á öllum jöðrunum. þó á honum logi litla stund, 
brennur hann ekki, vínandinn brennur en lín- 
ið ekki. 


20. Að kveikja ljós með knífsoddi. 


Maður festir á knifsoddinn byggkorns- 

stærð af Phosphor, svo enginn sjer, og geym- 
ir hann í leyni; nú tekur maður-sig fram um 
að skara ljósið, og drepur það af ásettu ráði, 
þó verður að gæta þess að rakið eður kveik- 
urinn sje svo langur eptir, að á honum verði 
fljótlega kveikt aptur. Nú vertur að grípa 
knífinn sem hraðast og halda honum við heit- 
an kveikinn og greiða hann í sundur með odd- 
inum, þangað til ljósið kviknar aptur. 


„21. Að.glerpa 1763. 
Fyrst á maður að búa til kertismynd úr 
hvítrófu eður einhverju epli, og laga það svo, 


# 


23 


að það verði sem líkast tólgarkerti. Í annan 
endann á því á að stinga ofurlitlum anga af 
nytarkjarna eða Camforu og gjöra sem líkast 
raki; síðan kveikir maður á þessu ljósi og læt- 
ur aðra sjá, að hann gleypi það ofan í sig án 
nokkurs skaða. Kerti þetta sýnist álengdar 
mjög áþekkt tólgarkerti, og kann þar fyrir 
margur að leiðast til að trúa því, að það hafi 
verið venjulegt tólgarljós, sem gleypt var. 


22. Að drepa 3 ljós, og kveikja aptur 
önnur 3 með smábissuskoti. 
Fyrst eru 6 ljós sett í röð á eitt borð; á 

þremur af þeim á maður að kveikja, en hin= 

um þremur ekki, en í kveikina í þeim þarf að 

láta leynilega dálítið af Phosphor. Þþarnæst * 

hleður maður smábissu (Pistol) með litlu púður= 

skoti, miðar henni á ljósin og skýtur á þau, 
slokkna þar af 3 þau ljósin, sem. á logar, en 

púðureldurinn les sig í kveikina á hinum 38 

og kveikir á þeim. 


23. Að egg velti sjálfkrafa um borð. 
Á mjórri enda eggsins á að gjöra dálítið gat, 


24 


um hvert allt úr því er sogið út; þegar 
það er tómt orðið á að láta inn í eggskurninn 
lifandi blóðsugu, og bræða svo yfir gatið apt- 
ur með hvíta vaxi, svo sljett, að ekki sjáist. 
>egar blóðsuguna skortir hið nauðsynlega lopt, 
ætist hún innan um eggið, svó lengi sem 
hún getur lifað,. en þungi hennar á ýmsum 
stöðum innan í egginu verkar það, að eggið 
veltur á ýmsar hliðar, eptir því hvar blóð- 
sugan nemur þá og þá staðar innan í því. 


= 
24. Að egg velti innan um potti. 


Maður: tekur hrá egg og borar ofurlít- 
ið gat á enda þeirra, og lætur dálítið drjúpa 
úr þeim, en aptur í þess stað á að láta lítið 
eitt af kvikasilfri á stærð við vatnsdropa inn 
í hvert þeirra, yfir gatið á að bræða með hvítu 
vaxi, þunnt og lipurt, svo þess gæti sem 
minnst. þar næst eru eggin soðin í hreinu 
vatni; en á meðan á suðunni stendur hoppa 
þau og stökkva alla vega innan um pottinn, 
rjett eins og þau væri lifandi hlutir, hvað eð 
orsakast af eðli kvikasilfursins, sem innan í 
þau var látið. 


25 


25. Að sýna eldlega höggorma fljúg- 
andi í myrkri. 


Maður upp leysir Camforu í brennuvfni 
og bleytir í því myndir, sem búnar eru til 
úr pappírsmiðum; myndir þessar mega vera 
af höggormum, flugdrekum og hvers konar 
óvættum er hræðilegir þykja. þegar mynd- 
ir þessar eru orðnar þurrar, hengir maður 
þær í dimmt hús, helzt hvar nokkur súg- 
ur er, svo þær bærist á. ýmsar Mliðar af 
andvindinum og hringsóli innan um húsið; 
þó er einna hentast að búa þetta til uppi 
á lopti yfir íveruhúsi, kveikja þar í myndun- 
um og láta þær síðan logandi sveima ofan í 
húsið, annaðhvort um uppgönguna eður ein- 
hverja smugu á loptinu, að þær komi að öllum 
óvörum ofan í myrkrið, hvar þær þá sveima 
í mörgum krókum og bugðum — líkt flugdrek= 
um —, áhorfendum til mestu skemmtunar. 


26. Að snúa mjólk í blóð. 
Til þess útheimtist einungis, að láta lítið 


eitt á knífsoddi af vínsteinssalti í volga ný- 
mjólk; hjer af verður hún á svipstundu blóð= 


26 


rauð, en verður þó á engan hátt skaðlegri 
fyrir heilsu og heilbrigði manna, þó henn- 
ar sje neytt. 


27. Að taka smápening upp úr vatns- 
skál með þurrum fingrum. 


Fyrst tekur maður flata skál eða disk, og 
hellir þar á svo sem hálfum pela af vatni, 
og lætur smápening þar ofan í. Þar næst tek- 
ur maður brjefmiða, kveikir á honum og kast- 
ar honum svo logandi ofan í tómt vínglas, og læt- 
ur hann loga þar út, þegar hann er brunninn 
á að hvolfa sem skjótast öskunni úr því og 
hvolfa því svo ofan á diskinn, hvar það — 
vegna hitans — dregur upp í sig allt vatnið svo 
diskurinn verður þurr, þarf þá skindilega að 
grípa glasið burtu, og þá veitir hægt að taka 
upp smápeninginn með þurrum fingrunum. 


I. Nytsamar íþróttir. 


1. - Um ýmislegan blek tilbúning. 
Á. Reglur um svart blek. 

Það er óneytanlega mjög áríð andi, að: brúka 
varanlegt svart blek, einkum á skjöl þau og 
ritgjörðir, sem vernda eiga eignir og rjettindi 
ýmsra manna. þetta skilst mönnum nokkuð 
betur, þegar þeim koma fyrir sjónir — sem 
opt við ber — ýmsar skýrslur og skjöl, sem eru 
svo máð og föl, að vart eru læsileg. En það 
er ekki að öllu leyti komið undir efninu, sem 
haft er í blekið, að það verði varanlegt og 
gott, heldur er það tilbúningsmátanum að 
þakka, að nokkru leyti. Hefur flestum nú á 
seinni árum geðjast að tilbúningsreglum þeim, 
sem hjer skal getið. 

a. Í 10 potta af bleki þarf að brúka: 4 potta 
af hreinu 'regnvatni, 3. potta af ediki, 3 
potta af messnvíni, 6 lóð af blekberjum, 4 
lóð af vitríóli og 4 lóð af viðarkvoðu. Blek- 


28 


berin á að melja sem bezt verður, og 
hella á þau í hreinu íláti 3 pelum af 
hverju: messuvíni, regnvatni og ediki. Í 
annas flát á að láta vitríólið — hvert einn- 
ig á að melja og sálda sem bezt — og hella 
á það viðlíka miklu af sömu blöndu og 
áður var um getið. Og loksins á að láta 
viðarkvoðuna í þriðja ílátið, og hella á hana 
því sem eptir er af blekefninu. 

Ílát þessi verður maður kostgæfilega að“ 
byrgja aptur, á milli þess sem í þeim er 
hrært, hvað ekki má gjöra sjaldnar en 
3—4 sinnum á dag, og láta þau standa 
4—5 daga, en á 6. degi tekur maður ílát- 
ið, sem blekberin eru í, og setur það yfir 
hægan eld og lætur hitna hóflega — ekki 
sjóða — og síar það gegnum ljerept, og 
hellir saman við það úr hinum ílátunum, 
vitríóls- og viðarkvoðu- vatninu. þetta 
„hlýtur enn á ný, að hræra upp í nokkra 
daga, þangað til það hefur jafnast saman; 
þer eptir er það látið stanða um sinn, svo 
„þess betur setjist á botninn öll óhreinindi 
sem. eptir kunna að véra í blekinu, og nú 


29 


loksins er hinn þunna helt ofan af og geymt 
á flöskum. Óhreinindin, sem verða eptir á 
botninum, eiga að geymast sjer í lagi þang- 
að til að öðru sinni er búið til blek. — Tilhög- 
un sú sem hjer er greind, hefur reynst langt- 
um happadrýgri en sú, að blanda öllu sam- 
an Í einu í eitt ílát, því viðarkvoðan ollir því, 
að hitt blekefnið upp leysist langtum síður. 
Annar máti að til búa blek, er á þessa leið: 
Maður tekur 6 lóð af vel möldum blekberj- 
um og 2 lóð af vitríóli — sem einnig á að 
melja sem bezt — og lætur þetta sjóða í 
hálfum potti af ediki í hreinum leirpotti. 
þessu næst eru 2 lóð af viðarkvoðu lát- 
in í hvítasykursvatn, og þessu hellt saman 
við í leirpottinn meðan hann stendur á eld- 
inum. Þegar þetta er kalt orið, hellir mað- 
ur því á flösku og geymir vel tilbyrgt, unz 
það er brúkað. 

Enn er sá tilbúningsmáti tíðkaður: Í flösku 
eða ílát eru látin 24 lóð af möldum blek- 
berjum, 12 lóð af möldu vitríóliog 2 pott- 
ar af ediki, ásamt með. 23 potti af, regn-. 
vatni. Að sólarhring liðnum á að bætu saman 


€. 


30 


við í flátið: 12 lóðum af viðarkvotu, hver 
áður á upp leyst að vera í nokkru af vatni. 
Flöskuna eður ílátið á að setja móti sólar 
hita eður á annan hlýan stað, og hrista vand- 
lega upp í henni nokkrum sinnum á dag. 


"Þetta blek fölnar ekki með ellinni', held- 


ur dökknar því meir, sem það verður eldra. 
Enn er sá tilbúningsmáti: Maður tekur 15 
lóð -af blekberjum, 12 lóð af vitríóli, 8 lóð 
af viðarkvoðu og knefafylli af salti, ásamt 
með einum pela af sterku ediki og læt- 
ur í flösku; hana þarf að setja við il eitt 
dægur. Næsta morgun þarf að hellá þessu 
í hreint ílát, og bæta þar saman við 6 
pottum af hreinu regnvatni, en skori það, 
þá brunnvatni, sem þarf að vera dálítið ilað. 
þetta lætur maður standa til byrgt í 8 daga, 
og reynist þá blekið dauft, bætir maður 
saman við það nokkrum möldum blekberj- 
um og 1 lóði af blásteini. 

Maður lætur 6 lóð af bláspæni blotna í 3 
pottum áf ediki og vatni, jafnt af hvoru, 
einn sólarhring; á næsta degi á að sjóða 
þetta. í hreinum. potti: nokkra stund, en 


31 


þegar það hefur kólnað nokkuð, á að láta 
saman „við löginn 6 lóð af blekberjum, 3 
lóð af vitríóli og 14 lóð af viðarkvoðu, og 
á þetta að meljast vel áður. Blek, sem á 
þenna hátt er til búið, má strax á næsta 
degi brúka. 
það er athugandi, að efni það, sem haft 
er til blekgjörðar, sje gott í eðli sínu, því ept- 
ir því sem efnið er lakara, eptir því verður 
blekið vandhæfara, þess vegna ríður mjög 
á, að velja.sjer efni þessi hin beztu. Edik- 
ið og vínið á vera hreint og bjart á lit; blek- 
berin eiga að vera kaffibrún í sárið en ekki 
gráleit; vitríólið á að vera fagurljósgrænt, en 
síður dökkgrænt eður bleikleitt; og viðarkvoð- 
an á að vera hvítgulleit, vel hörð og gagnsær. 


B. Blátt blek. 


Þetta blek er til búið úr: 1 lóði af Lakk- 
mus og % lóðs af lútarsalti eður vínsteins- 
salti og litlu af Hyldeberja safa. Þetta 
er síðan þynnt hæfilega með álúnsvatni, og 
þarf að síast gegnum ljerept, áður en það 
er brúkað. : 


32 


C. Rautt blek. 
Til þess að búa til fagurrautt“ blek þarf: 

a. Maður tekur rauðspón og bleytir hann í | 
messuvíni, blönduðu með kalkvatni eða ediki. 
þessi spónn er síðan látin sjóða þriðjung 
klukkustundar og blandað þar saman við 
nokkru af viðarkvoðu, til þess blekið drepi 
síður gegnum pappírinn. 

b. Maður tekur 14 lóð af maldri CGurcuma- 
rót og 1 lóð af álúni, og lætur þetta, ásamt 
með einum pela af vatni, í hreinan Er 
og lætur það standa í hornum eina nótt. 
annan pott lætur maður 4 lóð af a 
rauðspæni og 8 pela af ediki, og þar 
saman við á að hella úr fyrnefndum potti. 
þar næst er hann settur yfir hægan eld og 
iðuglega hrært í honum, og látið sjóða 
hægt og jafnt; en á meðan á suðunni stend- 
ur má bæta saman við í pottinn 4 lóði af 
Cochenillum og jafnmiklu afálúni, má 
þá herða nokkuð. á suðunni og láta hana 

„ haldast allt að hálfri stund, að blekið þess 
heldur fái sinn rjetta lit. Um leið og pott= 
urinn er tekinn af eldinum á að bæta sam= 


33 


an við í hann 1 lóð af viðarkvoðu og 1 
lóði af hvítasykri. Hið síðast nefnda bind= 
ur blekið og gjörir gljá á það. 

e. Maður blandar saman 3 pela af ediki og 
3 pela af vatni, og hellir því á 14 lóð 
af rauðspæni, 14 lóð af álúni og á lóðs af 
viðarkvoðu. þetta á að láta sjóða þrjá 
hluti klukkustundar, þar eptir á að sía það 
gegnum ljerept og hella því á flösku. 

d. Maður tekur Zinober og melur þau smátt 
á marmarahellu saman við vatn, og þynn- 
ir það svo hæfilega með ! viðarkvoðu vatni 
og eggjahvítu. 

D. Grænt blek. 
Til þess að geta búið til fagurgrænt blek 
þarf maður: 

a. 14 lóð af spanskgrænu, 3 lóós af viðarkvoðu, 
ásamt með dálitlu af Gurcuma og 14 pela 
af hreinsuðu ediki. þetta á að setja yfir ; 
hægan eld, því það þarfnast langvinns hita. 
Eins og áður er fyrir sagt, á að sía blek 
þetta gegnum ljerept, áður en það er brúkað. 

b. Enn fremur er grænt blek búið til á þenna 

hátt: 1 lóð af grænspæni og % lóð af 


34 


vínsteini. þetta á áð melja sem bezt 
og láta í flösku; á það þarf að hella 
hæfilega miklu af ediki, og hrista það 
upp iðuglega, og verður það þá að þrem - 
dögum brúkanlegt. 

c. Nokkrir brúka 2 lóð af grænspæni, 4 lóð 
af viðarkvoðu og % lóðs af Curcuma. 
Þetta er vel malið og hellt á það 1 pela 
af hreinsuðu ediki. þetta á að standa 
í hægum il nokkra daga, þangað til það 
er upp leyst; er þá hinu þynnra hellt ofan 
af og látið í flösku. 

E. Gult blek. 
þetta blek er búið til af: 

á. llóti af Saffran og 6lóðum af viðarkvoðu- 
vatni, er blandað er saman í flösku, og hún 

"svo látin standa við hófleganil. þetta þarf 
að sía áður en það er brúkað. 

b. 1 lóðsaf Saffran, 14 lóði af viðarkvoðu og 
1lóði af álúni er blandað saman í flösku, og 
á sama hátt með farið sem hið síðast nefnda. 

F. Gulllitt blek. 
Til þess á að brúka smámalinn kristal og 

Operment, 2 lóð af hvoru, blandað með 


35 


eggjahvítu, unz mátulega þunnt virðist. 'Hjer 
af verður hið fegursta gulllitt blek. 
G. Silfurlitt blek. 

Til þess á að brúka 2 lóð af kvikasilfri 
og 2 lóð af breinu tini. þetta á að bræða 
saman Í hreinni járnpönnu, og verður það fljót- 
andi og þunnt þó það kólni; á þetta á að hella 
köldu vatni.og hræra vel í því, og hafa vatna 
skipti svo lengi sem vatnið korgast nokkuð. 
þetta á síðan að þynna með viðarkvoðuvatni, 
svo mátulega þykkt verði til að skrifa með því. 

H. Óafmáanlegt svart blek. 

Það hafa menn fyrir satt, að sje blýsyk= 
ur upp leystur í hreinu vatni, og blandað sam= 
an við hann nokkru af: óhreinsuðum brennu- 
steini, verði blendingur þessi að dökkleitu 
dupti. Nær dupt þetta er þynnt með viðar- 
kveðuvatni og eggjahvítu, verður það brúkan- 
legt blek, og hefur þann krapt í sjer fólginn, 
að skript sú, er með því er skrifuð, verður 
ekki burt máð aptur með neins konar með- 
ölum. 


36 


2. Að skript sem skrifuð er með rit= 
blýi máist ekki af. 
Þegar maður bleytir 'skript þá í vatni, sem 
skrifað hefur verið með ritblýi, verður hún 
trauðlega af máð. 


3. Svartur myndalitur. 

Eptir að margir þeir sem lögðu stund á 
að penta myndir, höfðu brotið heilann um hvert 
efni það var, sem Kýnverjar brúðuðu í sinn 
svarta myndalit, komust þeir af reynslunni að 
því, að í honum hlyti efnið að vera lampasót 
blandað saman við límvatn, þannig, að úr því 
mætti hnoða deig, hvert þeir mynda hlytu í 
mótum Í líking við penna. þessi máti er því 
tíðkanlegur, sem hjer var nefndur, að búa til 
- þenna lit, og er opt blandað saman við deig= 
ið nokkru af ilmvatni. 


4. Annar nýrri skuggamyndalitur 

Maður lætur viðarull í pjáturhólk, og þjapp= 
ar henni sem beæt verður saman, síðan á að 
kveikja á henni sem jafnast á allar síður, og 
Þegar eldurinn hefur jafnað sig um hana alla 


37 


innan í hólknum, á að láta vel felt lok fyrir 
báða endana, og láta svo hólkinn kólna af sjálf- 
um sjer; þegar hann er orðinn vel kaldur tek- 
ur maður hann opinn; er þá viðarullin orðin 
að dökkleitu dupti, hvert með brennuvíni og 
viðarkvoðuvatni, er hinn hentasti litur á skugga- 
myndir. Einnig má bæta kýnesiskan mynda- 
lit með þessum; ef hann er daufur. 


5. Sköfudupt. 


Vilji maður búa til sköfudupt til að af má 
með bletti af pappír, þá sem komið hafa af bleki 
eður öðru þvílíku, á maður að blanda. saman 
jafnimiklu af saltpjetur, brennusteini, álúni og 
Rafur, t. a. m. 1 lóð af hverju; þetta á að 
melja allt til samans sem bezt verður. þessu 
dupti dreifir maður síðan yfir bletti þá á papp- 
írnum, sem hvítna eiga, og nuddar duptinu 
sem  hönduglegast yfir þá með ljereptsklút. 
Nokkrir skafa blettina áður með pennaknff og 
nudda þá svorá eptir með duptinu, og mun 
- það óhultara, einkum ef það eru eptirstöðvar 
af rángritun sem má þarf burtu. 


38 


6. Blekdupt. 


Í blekdupt þarf maður að brúka 16 169 
af vitríóli, 16 lóð af blekberjum, 8 lóð af við- 
arkvoðu og 3 lóð af venjulegu forngrýti!; efni 
þessi á að melja sem allra smærst í Mortjeli, 
og geyma það í hreinni glerkrukku þar sem 
enginn suðdi kemst. að því, þangað til það er 
brúkað til bleks. FÁ 


7. Svartur litur að auðkenna poka 
með o. fl. 


Maður blandar saman lampasóti og brennu- 
víni, ásamt með límvatni; síðan á að búa til 
bókstafina eður <quðkennin þannig, að skera 
þá í blý eða helzt trje, og maka auðkennis- 
blekinu á þá, og þrísta þeim á pokann eður hvað 
helzt sem auðkenna á, situr þá auðkennið ept- 
ir. Með þessum hætti verða hlutirnir miklu fljót- 
at auðkeindir ;— sem mjög er áríðandi — of 


1) Forngrýti kallast grjót, það sem engri umbreyting 
hefur tekið frá upphafi, hvorki við jarðelda eður nein 
þess konar umbrot náttúrunnar; er það auðþekkt frá öðrn 
grjóti, einkum á því, að engar stjörnur eða litarbreyt- 
ing sjest á því; þess konar grjút kalla Danir Gr anit. 


39 


þeir eru margir, eins og tíðum ber við í vergl- 
unum; þar með verða auðkennin langtum reglu- 
legri og fagrari, heldur en þau sem hins veg- 
ar eru búin til með pentaraskúf. Ef stafirn- 
ir þykja betur hæfa rauðir en svartir, má í 
stað lampasótsins brúka vel malda rauðkrít í 
blekið, en til búningsmátinn er hinn sami og 
fyr segir. 


8. Svartur litur að auðkenna sauð- 
fje með. “ 


Á móti einu pundi af sauðatólg á að brúka 
6 lóð af hrátjöru og þar á borð við af viður- 
kola ösku. þetta allt til sámans á að hita í 
potti, þangað til það er vel samfelt orðið. þetta 
er einhver hentasti auðkennis litur á sauðfje, 
- því ullin skemmist ekki af honum, og þó húm 
vókni, hvort heldur af snjó eður vatni, hagg- 
ast auðkennið ekki hið minnsta, en með sápu= 
vatni má þvo það burf. 


9. Að skýra upp gamla skript. 


Hafi skriptin verið skrifuð með bleki því, sem 
búið hefur verið tilúr efnum þeim, sem nefnd eru 


4ð 


undir stafliðnum A, a—d, má skýra hana upp, 
þó hún sje orðin dauf, ef maður hefur edik 
sem blekber hafa legið í nokkurn tíma og dífur 
í það njarðarvetti og vökvar letrið þar með. 
, Hjer við skýrist leirið þegar þetta er aptur þurrt 
orðið. En ef þessi skript hefur verið skrifuð 
með sortu- eður ling-bleki, orká þessi meðöl 
engu að skýra hana. 


10. Pappír sem trauðlega brennur. 

Þegar pappír er nokkrum sinnum gegnum- 
vættur og vel þurrkaður á milli í álúnsvatni, 
brennur hann langtum síður. 


11. Að auka krapt púðursins. 

Ef saman við 1 pund af púðri eru látin 
Slóð af vel möldu óslöktu kalki, verður púðr- 
ið þriðjungi kraptbetra.  Kveikipúðrið, sem f 
hvellhettupípunni er, á að vera óblandað, 


12.. Að bissur flytji venju lengra. 
Ofan á púðurhleðsluna á að láta matbaunar 
stærð af maldri Gamforu og tveim hlutum 
meira af möldum Pipar; ofan á þetta á að láta 


41 
fyrirhlaðið, þar næst haglaskamtinn og fyrir= 
hlað þeirra eins og vandi er til. 


13. Að taka fitubletti af pappír. 


Fyrst leggur maður hreinan og þunnan 
ljereptsskika ofan yfir blettinn á pappírnum, 
þar næst á að dreifa smámöldu veggjalími of- 
an á ljereptið, að því búnu er pappírinn lagð- 
ur þannig út búinn innan í bók, og hún síð- 
an skrúfuð í pressu. Að stundu liðinni ma 
aptur taka bókina úr pressunni og ljereptslapp- 
ann burt af pappírnum, hver þá er orðinn að 
öllu leyti hreinn. 

Nokkrir meina óhultara, að brúka gisinn 
loðpappír í stað ljereptsins yfir blettinn, og þeg- 
ar búið er að dreifa duptinu yfir, þá að setja 
heitt saumajárn ofan á blettinn; hitinn af járn- 
inu upp leysir fituna, en duptið dregur hana að 
sjer jafnframt loðpappírnum. 


„14. Áð innsigli á brjefum verði með 
tvenns konar lit. 


Fyrst á maður að hita svart brjefalakk 
og láta það drjúpa yfir signet, og þegar stafa= 


43 


mótin eru orðin allstaðar full af því, skefur 
maður með kníf allt ofan að signetinu burt, en 
varast þarf að ekki haggi um hitt, sem tollir 
niðri í stöfunum; að því búnu kveikir maður á 
rauðu lakki, og lætur það drjúpa á pappírinn sem 
lakka á, og þrístir signetinu með svörtu stöf- 
unum á það logandi heitt, og lætur það hvíla 
nokkuð á lakkinu, svo Svarta lakkið, sem er 
í stafamótunum, geti sameinað sig rauðalakk- 
inu. þegar það hefur storknað, má taka sig- 
netið burt, eru þá svartir stafir á rauðu innsigli. 


15. Að vernda járn fyrir riði. 


Það hafa menn fyrir löngu fundið, að við- 
smjör ekki einungis sje gagnslaust til að varna 
járni riði, heldur jafnvel auki það, þess vegna 
hafa menn tekið það til bragðs, að hella 4—5 
sinnum logandi blýi í viðsmjörið og láta það 
hvert sinn kólna þar í; hjer við missir við- 
smjörið allt hið beiska í eðli sínu, sem er svo 
óheilnæmt járninu; en aptur á mót verður 
það hið helzta meðal til að varna járni að 
það geti riðgað. 


48 


16. Smyræl á járn. 

þetta smyrzl á að búa til úr 8 lóðum af 
viðsmjöri, 8 lótum af mergfitu, 8 lóðum af 
tegulsteini, 8 lóðum af Pimpsteini og 6 
lóðum af járnsindri. þrennt hið síðast nefnda 
þarf að melja sem bezt í Mortjeli og sálda 
í hársáld. „ þetta er allt soðið saman í potti 
yfir hægum eldi, unz vel jafnt og samfelt er 
orðit; síðan er með smyrzl þessu mökuð vand- 
lega járntól þau, sem vernda á fyrir riði, og hef- 
ur það reynst, að það varnar þeim öllum blett 
um og skaða af riði, svo mörgum árum skiptir. 


17. Að ná blek- og rið-blettum af 
páppír eg ljerepti. 

Fyrst hellir matur á leirdisk tæpum mat- 
spæni af hreinu vatni — þó eptir því méir 
og minna sem bletturinn er stærri, sem burtu 
þarf að ná —, saman við vatnið á að láta skeið- 
vatn, sem svarar Á móti vatninu — meira má 
það ekki vera, svo það ekki gjöri gula bletti 
á pappírinn eður ljereptið —. þar næst tekur 
maður pennafjöður og sker dálítið skáhallt neð- 
af henni, og dífir henni ofan í skeiðvatnsblönd- 


44 


una, þrístir henni síðan með við logandi vatni 
á blekblettinn sem af mást þarf, fer þá blekið 
úr blettinum smámsaman að hverfa, er þá hent- 
ast að leggja yfir hann hreinan margfaldan loð- 
pappír, -og snúa honum á ýmsa jaðra, eptir 
því sem hann vöknar, þessu þarf að framhalda 
unz ekki drepur lengur upp í hann og blettur- 
inn er að mestu horfinn, þar næst ríður mjög á, 
að þvo vel blettinn með njarðarvetti úr hreinu 
köldu vatni, þangað til hann er horfinn til 
fulls og orðinn jafnhvítur hinu öðru. Ef rið- 
blettir eru á ljerepti, þykir hentast að vökva 
þá fyrst með hreinu vatni og þar næst með 
saltsýru, nudda þá svo rækilega á milli fingr- 
anna og loksins þvo þá vel úr heitu vatni. 
Vilji blettarinn þá ekki hverfa, verður að ítreka 
sömu aéferð nokkrum sinnum, þangað til hann 
er horfinn. 


18. Að búa til Engelskan plástur. 

Maður á að blanda saman í hreinu leir í- 
láti 1 pela af brennuvíni, 2 lóðum af fisklími, 
llóðiaf Storax og 2 lóðum af Peruviansku 
Balsami. þetta á að ilast yfir eldi — en 


45 

ekki sjóða — og þegar það er vel upp leyst 
orðið, á að strjúka því yfir hreint ljerept — 
strengt á grind —— með linum pentaraskúf. 
þetta verður að ítreka svo lengi að nokk= 
ur þráðaskil sjást á ljéreptinu, því plást= 
urinn á að vera svo þykkur, að þeirra gæti 
ekki; þess verður að gæta, að láta ljerept- 
ið þorna nokkuð á milli þess sem á það er 
borið, en þegar orðið er fullkomlega þykkt á 
því, á að þurrka það til fulls í hægumil, helzt 
ofnhita, og klippa það í lengjur, í hverjum það 
geymist bezt ef suddi kemst ekki að þeim. 


„19. Vatnstímavísir 


Maður þarf fyrst að búa til vatnshelt ílát, 
helzt 8 líking við kistu, niður við botninn á 
því á að búa til dálítið gat, og setja í það 
hana, líkt til búinn og þá, er brúkaðir eru í 
vínílátum. *Kistuna á setja nálægt þiljum og 
líma á þær brjeflengu fyrir miðju kistunn= 
ar. — þar næst er kistan fyllt með vatni, og 
ofan á það er lögð flöt trjespíta, eður þó held- 
ur spilda af korktrje, ofan. í miðju korkspild- 
unnar á að setja mjóan og Jjettan trjestaut, 


46 


sem sje svo hár, að hann nemi jafnhátt kistú= 
hliðinni þó korkspildan sje niðri á botni hennar, 
með vísi á endanum, sem viti að þiljunum, 
og þarf hann því að setjast í rjett hornmát 
við trjestautinn, og þarf að ná næstum fast að 
þiljunum. þar næst er hananum snúið við í 
ílátinu, svo vatnið geti runnið hægt og jafnt 
úr því ofan í ílát, sem á að standa und- 
ir honum, og um leið er gjörð þverlína með 
krít eður ritblýi fyrir ofan vísisoddinn á papp- 
írs lengjuna á þiljunum, og í sama bili þarf 
maður að hafa við höndina sigurverk, sem sýni, 
að þá standi rjett á tíma, t. a. m. sigurverk- 
ið sje rjett 12 eða rjett 1. — þannig lætur 
maður tímann á sigurverkinu líða út, þangað 
til það sýnir að nú sje næsta tíma mót, þá 
gjörir maður nýja línu fyrir ofan vísinn, verð- 
ur hún að því skapi neðar á. þiljunum sem 
vatnið hefur lækkað í kistunni. þetta getur 
maður ítrekað nokkrum sinnum, þangað til feng- 
in eru 5—G6rúm á þiljurnar; að því búnu getur 
maður sjálfur mælt.ofan eptir svo mörg önn= 
ur rúm jafnlöng hinum, sem honum sjálfum 
henta þykir; nú þarfnast maður ekki lengur 


47 

sigurverksins, því vatns kistan getur þjenað 
fullt eins og hvert annað sigurverk, ef þess 
er gætt, að allt sje í rjettum sniðum, svo sem 
það, að vatnið renni alltíð jafnt og engin ó= 
hreindi teppi farveginn, svo það hætti fram rás= 
inni. þegar fengin eru 12 rúm ofan eptir, 
auðkennir maður hvert þeirra með sínu stunda= 
tali að ofan frá og niður úr gegn, og þegar 
vísinn hefur sígið ofan að neðstu þverlínunni, 
táknar það, að 12 tímar sjeu liðnir frá því 
hann benti á efstu línuna. þarf þá að bæta 
vatni í kistuna að nýju svo vísinn hækki og 
nái Í annað sinn 1. línu o. s. frv. Við smíði 
kistunnar þarf þess nákvæmlega að gæta, að 
hún sje jafnvíð, því hvað litlu sem munar í 
innanmælinum, gjörir það villu á stundarúminu ' 
á þiljunum, og því er óhultast, að máta rúmin 
á milli línanna, alla leið ofan eptir, við sig= 
urverk. t 

Einnig hafa menn fundið upp á, að búa 
til vatnstímavísa með nokkuð öðru móti: Fyrst 
er kistan búin til á sama hátt og áðurer get- 
ið, að því frá breyttu, að í stað. vísisins hafa 
þeir búið til ás eptir henni endilangri, sem 


48 


Ff 


leikur á tveimur oddum í göflum hennar; á 
ásinn er sett hljól, myndað eptir spjaldi á sig- 
urverki, með stundatali á; utan um ásinn er 
vafið mjóu snæri, og annar endi þess festur í trje= 
kubb, sem látinn er fljóta ofan á vatninu, og 
sem á að veta svo þungur, að hann rjett marri 
í kafi. — Ofan í kistuhliðina þeim megin sem 
stundatalið er á hjólinu, setur maður staut, 
ofan á hann er sett líking af manns hendi, og 
á hún að rjetta fram vísifingurinn, að tölunni, 
þegar hjólið snýst fyrir, en hina á hún að 
kreppa inn í lófann. — Við þessa vatnstíma- 
vísa er það að athuga, að tempra nákvæmlega 
á hananum, að hann gefi hvorki meira eður 
minna en svo, að vatnið lækki þannig, að hjólið 
snúist við um „3 um málsins á stundu hverri, 
sem trauðlega er unt nema með langri: athug= 
un. það gefur öllum að skilja, að þegar vatn= 
ið lækkar, tekur kubburinn — sem flýtur of= 
an á því — í snærið og snýr þá ásnum og 
hjólinu smámsaman við, en höndin stend- 
ur kyrr og bendir allt af á hvað tímanum 
miðar áfram. — þessara tímavísa geta þeir 
haft not sem fyrir fátæktar sakir ekki geta afl- 


49 


að sjer annars standavísis, þar þessi tilhögun 
getur orðið langt kostnaðar minni. 


20. Veðurspá. 

Fyrst þarf maður að útvega sjer sívalt sterkt 
kristals glas, í hvert hella þarf 6 lóðum af 
sterku Camfor u-brennuvíni. Í öðru glasi upp 
leysir maður 3 lóð af Salmiaki og 3 lóð af 
hreinsuðum saltpjetur einnig í brennuvíni, og 
þegar það er vel upp leyst, er það síað og hellt. 

“ saman við Camforu-brennuvínið, og vandlega 
bundið ofan yfir það, svo ekkert lopt komist 
að því, er því óhultast, að lakka yfir stútinn 
á glasinu. Síðan er það hengt á húsgafl þar. 
sem sólargeislarnir geta bezt og lengst náð til 
þess. Þannig má það hanga sumar og velur 
og svo lengi sem vill; en miklu síður hentar, 
að það hangi inni í húsum, þar spádómur þess 
um veðurbrigði lætur sig langtum síður í ljósi. 
Af glasi þessu getur maður markað hvernig 
veður skiptast á þessa leið: 

a. þess hreinni sem vökvinn er í glasinu, þess 
hreinna óg mildara veður er í vændum. 
b. þess óhreinni sem hann þar á mót sýnist 
4 


50 


að morgni dags áður sól kemur upp, þess 
sudda fyllra og þyngra lopt er Í vændum. 
Ef á botni glassins sýnist eins og hrím 
eða gráleit ský, táknar það, að í vændum 
sje snjófall, regn eður kuldi, eptir því sem 
árs tímunum hagar til, og eptir sem þessi 
ský eru stærri, eptir því er í vændum 
langdrægari hretviéri. 

Ef ofan til í glasinu sjest ljósleitt ský, í 
líking við fjöður, hverrar brumendi snýr 
ofan á við, táknar það, að bráðum sje 
stormur í vændum. 

Ef ofursmáir — vart sjáanlegir — ljós 


-leitari smádropar sjást innan um í glasinu, 


er þoka og suddi í vændum. 

Ef dropar þessir eru nokkuð stórir og ef 
vökvinn í glasinu er venju framar þykkur, 
eiga. menn í vændum stórrigning og þrumu- 
veður bráðlega. 


„Saman hangandi smáský í vökvanum, sem 


líkjast ullarhnoérum,. tákna dimmt og þykkt 
lopt með stormi og þrumuskýjum. 
Þegar „vo leiðis hagar veðri, að sólin skín, 


í-gegnum skýjabrok, hverfa jafnast allir 


| 


mð 


öl 


—, hnoðrar í vökvanum í glasinu, bregðist það, 
þá er í vændum rigning eður Sn 
eptir sem á árs tíma stendur. 

í, Ef sól skín í heiti á morgni dags á vetr- 
um, en hvítar stjörnur sjást þó í glasinu, 
er tvillaust snjókoma í vændum. 

k. Við regnskúr, snjójel eður þess konar ó- 
merkilegar veðurbreytingar, verður maður 
engra sjáanlegra breytinga var í glasinu, 
allra sízt, hafi áður gengið stöðug góðviður. 

Ýmsar fleiri athugasemdir áhrærandi veð- 

úráttu mætti draga af glasi þessu, og væri 

þess vegna óskandi, að þeir, sem „vel þekktu 

á þessa veðurspá, gæfu meðbræðrum sínum 

skýrslu um það, sem reynslan Í því tilliti 

leiddi í ljós. 


21. Loptþyngdarmælir. 
Blóðsugur þær, er menn jafnaðarlega finna 
í stöðuvötnum og við sjó, og læknar brúka 
til þess að sjúga út blóð úr holdi manna, sýna 
með látbragði sínu, flestar ef ekki allar, breyt- 
ingar þær, sem ske í þokuhvolfinu, ef þær 


eru látnar lifandi ofan í vatnsflösku. 
E Að 


% 


4. Ef þykkt og þungt lopt er og regn er í 


€. 


52 


r 3 . 
Í hreinu og björtu vetri, þegar lopt er 


ljett og þunnt, liggja þær hreifingarlaus- 
ar á flöskubotninum og kreppa sig saman 
eins og jötunuxi. 

; 
nánd, synda þær ofan á vatnið og liggja 
þar næstum hreifingarlausar, svo lengi regn- 
ið varir. 


Ef stormur er í vændum, synda þær Óaí- 
látanlega innan: um flöskuna með mesta 


hraða, beygja og sveygja sig í alls kon- 


ar króka og bugður, þangað. til veðrið dett- 
úr á. 


Ef þrumuveður er í vændum, hreifa þær 


sig venju fremur og sýna á sjer nokkurs 
konar óró, hvað eð orsakast af því, að þær 
skortir venju framar rafurloptstegund þá, 
sem þeim — eins og öllum öðrum skepn- 
um — er Ómissandi; þetta sjest helzt 
af því, að þær kreppast sundur og sam- 
an, líkast því, að þær hafi einhver ónot 
eður sinadrætti í sjer. 

Á. vetrum liggja þær jafnastniðri á flösku- 


botninum, og eru saman krepptar og hrær- 


53 


ast hvergi, utan sólskin og hláka sje í 

vændum, þá skríða þær upp að flösku= 

stútnum og hreifa sig þar stundarkorn. 

Til fæðslu handa þeim þarf maður að hafa 
vatna skipti í flöskunni og láta nokkuð af sandi 
ofan í hana á vikufresti á sumrum, en á vetr= 
um nokkuð sjaldnar. þeim er einnig mjög heil- 
næmt, að þeim sje gefið smámsaman lítið eitt 
af hveitihýði og hráu kjöti. 


22. Hvítur gljálitur á trje. 

Til hans á maður að brúka 1 pund af hvít- 
um Rafursteini, setja hann í hreinum leir- 
potti yfir eld og láta hann bráðna; þar sam- 
an við hellir matur 12— 16 lótum af soðinni 
linolíu, í þessu þarf vandlega að hræra með 
járnstaut á meðan það er að jafna sig saman 
og eins meðan það er að kólna, síðan á að 
bæta saman við í pottinn I pundi af Terpen- 
tin=olíu áður en kólnar til fulis í honum. 
þessi gljálitur gengur næst gljálit Kyýnverja. 
Á vetrum þarf að brúka nokkru meir af Ter- 
pentin- olíunni, þar liturinn þornar annars 
mjög seint; 


54 


23. Gulleitur híbýlalitur. 


Hið fyrsta er, að upp leysa vitríól í heitu 
vatni, t. a. m. 1 pund af vitríóli móti 1 potti 
vatns. þar næst blandar matur svo miklu af 
sálduðu hreinu kalki saman við vatn, að það 
verði eins og þunnur grautur, hver síðan er 
þynntur aptur með vitríólsvatninu, unz hæfi- 
lega þykkur virðist til að lita húsið með. Lit- 
ar blendingur þessi er f fyrstunni blágrænn 
að sjá, en þegar hann þornar verður hann ept- 
ir því, hvert vitríólvatnið er mikið eður lítið 
í honum, dökk - etur ljós - gulur. 


24, Fægi- vax. 


Maður sker 8 lóð af gulu vaxi sundar í 
smá flísar og bræðir það í, potti saman við 
smámalið Kalofonium. þegar þetta er vel 
bráðnað saman, á að bæta saman við það 4 
lóðum af harpixolíu. - Með vaxi þessu getur 
maður fægt trjeð mjög vel og jafnað allar hruf= 
ur á því, eins og með venjulegum gljálit. Þþeg- 
ar gljáð er með því, er það látið í hreinan 
ullarlepp, og honum síðan nuddað um.trjeð, unz 
það er fullkomlega sljett orðið. 


55 
25. Drekablóðslitur á dósir o. fl. 


Í 1 pela af sterkum vínanda á að upp leysa 
í sólarhita eður í heitum sandi 4lóð af viðar- 
kvoðulakki, af Benzo a- kvoðu 3 lóð og dreka- 
blóði 2 lóð. þegar þetta er vel upp leyst, á 
að sía það gegnum ljerept, og geyma það í 
vel luktri flösku í milli þess sem það er brúk- 
að. Eptir því hvort drekablóðið er mikið eða 
lítið, eptir því er liturinn dekkri eður ljósleit- 
ari. þenna lit á að bera á trjeð með pentara- 
skúf. Húsgögn þau sem eru gjörð af eik og 
greniviði verða mjög fögur álitum, þegar þau 
eru lituð með þessum lit. 


26. Postulíns lím. 

Smámalið óslökkt kalk er blandað saman 
við eggjahvítu og nýjan ost, jafnt af hverju. 
þetta þarf vandlega að jafna saman, áður en 
það er brúkað. Lím þetta þolir velhita, kulda 
og hvers kyns vætu. 


27. Lím til að festa járntól í trje- 
sköptum. 


Holið í trjeð á að fyllast með týgulsteins- 


56 


dupti } og Kalofonium að 3, síðan á að 
reka járnið heitt upp í skaptið. 


28. Lím sem þolir vætu og hita. 


Saman brætt rauðkrítardupt, steinmelja, 
og soðin linolía er hið varanlegasta lím og 
þolir hvers konar vætu og hita. 


29. Steinlím. 


1 pund af harpix, 8 lóð af brennusteini, 
knefafylli af járnsindri og steinmelju til sam- 
ans og Í pund af vaxi brætt saman í potti, 
er hið bezta lím til að líma með stein- og leir- 
ílát. — Þegar þetta hefur jafnast vel saman 
Í pottinum á að hella í það köldu vatni. Lím 
þetta þarf að hita upp, hvert skipti sem það 
er brúkað. ; 


30. Rennismiðalím. 
Terpentina, Kalofonium og vax er 
brætt saman og látið í blautar pappírs umbútir 
hvar það á að storkna. þegar lím þetta er 
brúkað, þarf að ila það, svo það verði gljúp- 
ara; er það af rennismiðum brúkað til að sljetta 
smíðar þeitra, ef hrufur eða ójöfnur eru á þeim. 


ör 


„81. Heilbrigðislampi. 

Hversu lýsis og enda tólgarljós gjöri lopt- 
ið í íveruhúsum manna óhollt og næstum ban- 
vænt, einkum hið fyr talda, er fyrir löngu al- 
mennt viðurkennt; en til að ráða nokkra bót 
á slíku, getur maður brúkað þetta ráð: við 
lýsislampann á að festa járntein, sem beri 
nokkuð hærra en ljósið; þessi teinn á að 
beygjast í krók, svo endinn á honum viti 
beint upp af ljósinu; á endann þarf að festa 
njarðarvött, vættan í ediki, þó svo hóflega, að 
ekki drjúpi úr honum ofan í ljósið, heldur að 
hann sje einungis nokkuð rakur; þegar reyk- 
urinn af ljósinu. hefur nokkra stund sezt að í 
honum og njarðarvötturinn fer að þorna og 
skrælna, þarf að þvo hann í hreinu vatni, og 
díla honum svo í edikið eins og fyr. — þetta 
hlýtur maður að. gjöra svo opt sem hann þorn- 
ar af ljóshitanum og maður verður var um, að 
hann hættir að draga til sín ljósreykinn. Ef 
kertisljós er brúkað, þarf að hafa þann um- 
búnað á járnteininum, að njarðarvötturinn verti 
færður upp og niður eptir því, sem ljósið er 
hátt og lágt. — Lampi þessi gjörir tvöfalda 


58 


nytsemi, önnur er sú: að allur ljósreykur sezt 
að Í njarðarvettinum, eins og sjá má af korgi 
þeim, sem úr honum þvæst, og hindrar þess 
vegna þá skaðlegu verkan reykjarins, bæði í 
tilliti til heilsu manna og óþverra þess, er 
hann gjörir í híbýlum þeirra, sú er hin nyt- 
semi þessarar uppgötvunar: að edikið gufar 
hægt og smámsaman úr njartarvettinum, sakir 
ljóshitans, og hreinsar loptið af illum sudda og 
óheilnæmri gufu, en þar á mót dreifist um hús- 
ið yfrið keimgóður daun. 

Varast þarf að láta njarðarvöttiun vera of 
nærri ljósinu, því þar við sviðnar hann og fyll- 
ir húsið með ónotalegum reyk og svælu. 


32. Sundhempan. 


12 til 16 pund af korktrje eiga að skerast 
í þumlungs þykkar lengjur. ' Hempan sem er 
til búin úr vaxbræddu ljerepti, þarf að vera 
svo síð, að hún verði vel girt við brækur, sem 
einnig eiga að vera búnar til úr sama efni. 
Áður nefndar korklengjur eiga að saumast inn 
á milli yfirborðs og fóðurs á hempunni, þann- 
ig: að handarbreidd fyrir ofan mitti á að sauma 


AN 


59 


einfalda lengju yfir um þveran búkinn; aptur 
aðra nokkru ofar, svo sem neðan til á herða- 
blöðunum, og á að hafa þær tvær á þeim stað, 
hvora yfir annari, og í kringum hálsmálið á að 
hafa þær þrefaldar, hverja yfir annari; sömuleiðis 
þarf að hafa þær þrefaldar undir hökunni og á 
brjóstinu, upp og niður. Hempan þarf að vera vel 
kneppt á brjóstinu; einnig þarf að festa á hana 
leðurbelti um mittið, andir hvert brækurnar á að 
binda, og annað um hálsinn. Brækurnar eiga 
að vera þannig til búnar, að sjálfgjörðir sokk- 
ar sjeu við þær, eins og Sunnlendingar hafa 
á sjóbrókum sínum. Sje nú hempa og brók 
þessi vel þjott saumað og brætt með vaxi, 
og beltin um mittið og hálsinn, vel fast sam- 
anreirð, þarf maður mjög lítið að blotna, nema 
því að eins að hann velkist lengi í sjó. Að 
korklengjurnar þurfi eptir því margfaldari, sem 
nær dregur höfðinu, flýtur af því, að mannin- 
um ríður Á, að standa upp reistum í vatninu, 
þar fyrir þess meiri korkur sem er á efri hluta 
líkamans, og þess minni á neðri hluta hans, 
þess hægra veitir honum að geta flotið í vatn= 
inu upp rjettum. — þegar maður vill komast 


60 


áleiðis, brúkar matur vanaleg sundtök, sem eru 
þannig: Fyrst dregur maður hendurnar krept- 
ar að síðunum og brjóstinu og leggur svo lóf- 
ana saman fyrir miðju brjósti, þannig, að fing- 
urnir verði sem nærst hökunni, síðan rjettir 
maður þær báðar beint fram, saman lagðar, svo 
„vatnið komist sem minnst á milli þeirra, og 
þegar maður hefur seilst með þeim sem lengst 
verður fram undan sjer, er þeim snúið flöt- 
um fyrir og dregnar skáreitis aptur með sjer, 
og reynt að hafa samtaka sundtök með fót- 
unum, svoleiðis, að glenna þá sem bezt verð- 
ur Í sundur og draga þá „að sjer um leið 
og hendurnar eru dregnar fram, en spyrna 
þeim aptur, svo að fæturni komi saman, um 
leið og maður sleppir apturdrættinum með hönd- 
unum. „ þetta hið sama á að ítreka í sí- 
fellu og leitast við að hafa hið sama sundlag 
með höndum og fótum. Með þessu móti fær- 
ist vatnið smámsaman aptur fyrir mann og 
fleytir um leið dálítið áleiðis; getur þá sá sem 
er með fullu viti sjálfur smámsaman komist 
upp á hið rjetta lag, sem hann sjer og finnur 
að brúka þarf. 


bi 


Aðferð þessa hefi jeg einungis sett þeim 
til athugunar, sem ekkert þekkja til -sund- 
íþróttar, hinir, sem hafa numið hana þekkja 
handlag og viðburði þá, sem til hennar átheimtist. 

Með sundfötum þessum hafa menn opt- 
lega frelsað líf sitt, bæði syndir og ósyndir, 
og sá sem ritað hefur kafla þenna á frummál- 
inu, þykist hafa fyrir satt, að menn þann= 
ig út búnir hafi haldið lífi, þó þeir hafi 
velskt í sjó þremar dægrum lengur. Út bún- 
að. þenna ætti því hver sjómaður að eiga, ef 
ske mætti, að með því móti frelsaðist líf hans 
úr sjáfar háska, því raunin hefur kennt: „að 
margur drukknar nærri landi“.. þar með er það 
auðvitað, að sundmenn með þess konar út bún= 
aði, entust ólíkt lengur til að synda en ella, þar 
þeir gætu hvílt sig nær þeir vildu, án þess að 
sökkva eins og tíðum skeður, þegar sleppt er 
sundtökum. — Ef nokkur pund af. korki eru 
bundin fyrir aptan og framan söðul á hesti — 
þó meira fyrir framan — sem riðið er á sund, 
syndir hann miklu ljettar og endist la það 
nokkuð lengur. 


62 


Ill, Töfrareikningur. 


1. þeir þrír kjörgripir. 

Maður fær þremur mönnum í hendur, þrjá 
kjörgripi, t. a. m. gullhring, tóbaksdósir og 
sigurverk. þessum gripum eiga þéir að skipta 
millum sín eptir eigin geðþekkni. Lofar mað- 
ur þeim með töfrareikningi sínum að geta sagt 
þeim með fullri vissu hvern kjörgripinn hver 
þeirra hafi kosið sjer. Aðferð þessi er þann- 
ig: Fyrst ritar maður heimuglega hjá sjálf= 
um sjer hringinn undir bókstafnum Á ásamt 
nafni eins mannsins, tóbaksdósirnar og nafn 
annars undir bókstafinn e og sigurverkið á= 
samt nafni hins síðasta undir bókstafinn 
i. þar næsttekur máður 24 smápeninga, af- 
hendir þeim fyrsta a 1 af þeim, e 2 og 
i 3; eru þá eptir 18 peningar, sem maður 
á að. leggja á. borð, og segja, að nær hann hafi 
gengið afsíðis, eigi hver sá, sem hringinn hafi 
kosið, að taka jafnmarga peninga á ný til 
sín, þeim er hann áður hafi, sá sem dós- 


63 

irnar hafi eigi að taka hálfu fleiri en hann 
áður hafi, og loksins sá sem sigurverkið hafi 
eigi að taka fjórfalt fleiri en hann áður hafi. 
Þegar hann kemur nú inn í herbergið apt- 
ur, gefur hann gætur að hversu margir smá- 
peningar eru eptir á borðinu, er ekki mega 
vera fleiri en 1, -2, 3, 5, 6 eða 7. — Þessa 
peninga á maður að leggja eptir vissri reglu, 
samkvæmt latinsku orðunum: 

Salve, Certa, Animæ, Semita, Vita, Qvies. 
1, 2, 3, 5, GT 
Þar næst gefur maður gætur að, þegar ekki er 
eptir nema einn peningur, að hljóóðstafirnir Í 
fyrsta orðinu „Salve“, sem eru a, e, sýna, að 
hinn fyrsti a hefur hringinn, hinn annar e 
hefur dósirnar og sjálfsagt hinn þriðji i, sig- 
urverkið. þar á móti sjeu 6 peningar ept= 
ir á borðinu, gefur maður gætur að sjötta 
orðinu „Vita“ 'og finnur að þeir tveir hljóð= 
stafir i, a, gefa til kynna, að í hlýtur að 
hafa sigurverkið, e dósirnar og sjálfsagt a 
hringinn. Ef að ó peningar eru eptir á 
borðinu, að gætir maður fimmta orðið „Se= 
mita“ og þar í þá þrjá hljóðstafi e, í, 


64 


a, og úregur þar af þá vafalausu vissu, 
að e hefur dósirnar, í sigurverkið og á 


hringinn. 


2. Líkt dæmi. 

Hjer er gjört ráð fyrir, að kjörgripirnir sjeu 
sigurverk, signet og hringur, og að hinn fyrsti 
matur heiti Jóhannes, hinn annar Pjetur og 
hinn þriðji Níels, maður afhendir þeim grip= 
ina, hverjum þeir skipta eptir geðþekkni mill- 
um sín, og þegar þeir heimuglega hafa gjört 
það, fær maður Jóhannesi í hendur 12 pen=- 
inga, Pjetri 24 og Níelsi 36. Nú tekur mað- 
ur dósir eður leirbolla og segir þeim sem sigur- 
verkið hafi, að láta helftina af sínum pen=- 
ingum leynilega þar í, þeim sem sighetið hafi 
þriðja hluta af sínum og þeim sem hringinn 
hafi fjórða hluta af sínum. Þegar hver þeirra 
hefur lágt sinn skerf í bollann, að gætir mað- 
ur hve margir peningar þar eru, og hljóta þeir 
þá að vera 28, 94, 25, 27, 28 eða 29, 
og þá sýnir tafla þessi hvernig og hvar hlut- 
irnir eru geymdir. 


Si 


25. signetið, sigurverk., hringinn. 
þr 27. | hringinn, sigurverk., signetið. 
f 28. | signetið, hringinn, sigurverk. 

29. | hringinn, signetið, — sigurverk, 


65 


Tölu 
upphæð. | Jóhannes. Pjetur. Níels. 
23. | sigurverkið, signetið, hringinn. 
24. sigurverkið, hringinn, signetið. 


3. Að geta blindandi sagt hvað mörg 
augu snúa upp á 2. teningum sem 
annar kastar á borð. 


Þegar búið er að kasta teningunum, segir 
sá er geta ætlar, þeim er teningunum kastar, 
að margfalda augnatöluna á fyrri teningn- 
um með sjálfri sjer og bæta síðan 5 við þá 
upphæð, margfalda síðan þá upphæð að 
nýju með öðrum 5 og bæta svo við tölurnar 
sem fram komnar eru augnatölunni af hin- 
um teningnum; spyr hann síðan um, hvað 
marga hann sje nú búinn að fá? Frá þess- 
ari fram komnu upphæð á maður að draga 25; 
verður þá eptir tala, sem 2 tölustafir eru í, 


6f 


og er þá efalaust áð fyrri talan er augnafjöld- 
inn á fyrri teningnum, en hin seinni augna= 
talan á hinum síðari. 


Þetta skýrist nokkuð betur af hjer sýndu 


dæmi: Augun sem upp snjeru á teningunum 
voru t. a. m. 2 og 6, svo verður fyrri talan 
2 margfölduð með sjálfri sjer, sem verða 4 


Þarsviðn bættir 
VERÓ Á jnjntsð nan ra 9 
tala þessi margfölduð TO 
YET 0 A 
hjer við bætt augnatölunni af hinum ten- 
MN 0 
MOLÖR Srgta ja Harlan a EÐ Í 
þarstrá. dreg ni saa 1250.229 
verða eptir „ .„ . A IF 


Tala þessi sýnir enni hve mörg augu 
hlotið hafi að snúa upp á teningnum, hvor= 
um fyrir sig. 

Tilhögun þessi hefur hina sömu verkan eins 
og þó margfölduð heféu verið augun á fyrri 
teningnum með 10, til að hleypa tölunum upp 
í tugaröð, og á hina sífuna sett augnatalar 


2 


af hinum í einingaröðina. 


. 


67 
4. AS% segja í hvorri hendinni haldið 
er á jafnri og ójafnri tölu. 

Fyrst biðar maður þann, er tölurnar hefur 
fólgnar í höndum sjer — hver á að vera jöfn 
Í annari hönd en ójöfn í hinni — að marg- 
falda töluna í hægri hönd með ójafnri tölu, 
3, 5, 7, 9 eður því um líkri tölu, er menn 
nefna oddatölu, en hina sem fólgin er í vinstri 
hönd með jafnri tölu, svo sem 2, 4, 6 eða 8; þar 
næst á að láta leggja saman báðar þær fram 
komnu tölur, og spyrja síðan hvert: upphæð= 
in eður hin fram komna tala sje jöfn eður 
ójöfn? Ef talan sem fram, komið hefur er 
jöfn, þá er hin jafna tala í hægri hönd, 
en ef hún er ójöfn rá er hin jafna tala Í 
vinstri hönd. i 

Á þessum dæmum sjest þetta ljósar: 

hægri hönd. Vinstri hönd. 


ð 


Hin hulda tala er 18 7 
talan sem margfaldað er með 3 #2 
upphæð ess á „ ö4 14 


þessar tölur saman Íaghar 54 -|- 14 == 68, 
sem er jöfn tala, sýna að hin jafna tala er í 


hægri hönd. 
þið 


68 


; 


Gagnstætt dæmi: 
L hægri hönd. vinstri hönd. 
hin hulda tala er 7 18 


talan sem margfaldað er með 8 "2 
EppLO 0 a 2 36 


þessar tölur saman lagðar 21 - 36 = 67, 
sem er oddatala, sýna að hin jafna tala er í 
vinstri hönd. 


5. Áð segja hverja tölu annar hugs=- 
ar sjer. 

Þegar maður hefur samið við einhvern um, 
að segja honum um hverja tölu hann hugsi sjer, 
biður maður hann að tvöfalda þá umhugsuðu 
tölu, bæta sítan við þá upphæð 4, margfalda 
þá upphæð með 5, bæta við þá upphæð 12, 
margfalda að nýju með 10 og draga svo frá 
fram komnri: upphæð 320. Spyr maður hann 
nú hvað mikill afgangurinn sje? Af afgangi 
þessum nemur maður 2 öptustu tölustafina 
— sem ætíð verða tvö 0 —, en sú tala, 
sem þá verður eptir, hlýtur að vera hin um- 
hugsaða. — Sýnishorn af dæmi þessu verð- 
ur þannig: 


69 


Hin umhugsaða talaer . 0... 22. 7 
húntttvöföldudjsverda a 4, 
þar við lagðir 4, verða „2 18 
þeir margfaldaðir með 5, verða . . . 90 
þar wiðslagðir 12) verða ss 02 
þeir margfaldaðir með 10, verða . . . 1020 
þar fráðdregnir As 320 
verða eptir .„ .. 00 

Þegar frá þessum 100 eru teknir 2 öpt- 
ustu stafirnir, verða eptir einir 7, sem er hin 
umhugsaða tala. 


6. Að skrifa töluna 1000 án Q. 


það mætti mörgum virðast torvelt, að skrifa 
þessa tölu án þess að brúka hin vanalegu 0, 
en það er með því eina móti hægt, að skrifa 
seinustu eininguna með brotatölu, þannig: 9993, 
sem ér hið sama sem skrifað væri 1000. 


6. Hvernig maður af 4 fjórsettum. 
töluröðum fær sagt hverja tölu hver 
af 4 mönnum hugsa sjer. 


Maður gjörir ráð fyrir að 4 menn sjeu við 
staddir, hverja hentugast er að nefna A, B, 


70 


C, D. Nú skrifar maður á borð 4 fjórsettar 
töluraéir, og hagar þeim þannig, að þærliggi 
í kross á þessa leið: 
B 

12 

1 

#{ 

9 í 

A 14. 1511 6'0.3-5 10 18.€ 

8 

16 

4 

2 

D 
Nú kýs Á sjer einh verja töluna í rötinni A til O, 
hinn annar B kýs sjer einhverja töluna Í röðinni 
B til O, hinn þriðji G kýs sjer einhverja töluna í 
röðinni C til Q, og hinn fjórði D kýs sjer einhverja 
töluna í röðinni D til 0. A hefur t.a.m. kosið sjor 
15, B 12 GC 13 og D 2. Ná breytir maður 
töluröðunum á ný, þannig, að tölurnar frá Á til 
O eru settar í annan kross, eins til búinn og 
hinn fyrri, að því frá breyttu, að þær eru sett- 
ar sólar sinnis næst í kringum Oið, tölurnar 


KR! 


frá BtilO settar eins utan yfir hinar, tölurnar 
frá C til O þar utan yfir eða í þriðju umferðina 
og loksins seinasta tölurððin frá D til O allra 
yzt. Verður þá þessi hin nýjá niðurröðun taln- 
anna þannig: 


- 15 
AS 3 1914 0. 11 7 10 4 €C 
6 


Nær tölunum er nú þannig raðað niður, hlýt- 
ur maður að ímynda sjer, að talan, sem A kaus 
sjer, standi Í instu um ferðinni, talan, sem B 
kaus sjer Í annari um ferðinni, talan, sem C 
kaus sjer í þrjú um ferðinni og talan, sem 
D kaus sjer í yxtu um ferðinni. Nú spyr 
maður sjerhvern um, í hverri röðinni að tala 
hans standi nú?  Svari A, að tala sín standi 


72 


í rötinni, C til O, ályktar magur, að talan 11 
sjeðð sem hann kaus, ef B svarar, að sín 
tala standi í röðinni B til O, er það talan. 1, 
ef C svarar að sín tala standi í röðinni Á til 
0, er auðvitað, að það hlýtur að vera talan 
3 og ef D svarar, að tala sín standi í sömu 
röð, hlýtur hún þá að vera talan 8. 

Ef fleiri menn en fjórir vilja vera Í leik 
þessum, hlýtur maður að gefa gætur að því, 
að töluraðirnar sjeu jafnmargar mönnunum, sem 
og hinu,. að tölurnar einnig sjeu jafnmargar þeim 
í röð hverri. Síðan hefur maður sömu aðferð 
sem áður var sýnd, nema að auka við stafn- 
um F o. s. fry. 


8. Eðli tölunnar 11. 


Ef að talan 11 er margföldað með vaxandi 
tóluhlaupi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9, koma ætfð 
út af henni samnefndar tölur. Dæmi verð 
ur þannig: 

Ill ll lg 
að 
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. 


s 


73 


IV. Spilatöfrar. 


1. Auðveldasti máti að segja hvert 
spil var dregið úr spilum. 

Fyrst á að leggjá allan spilabunkann á borð, 
eptir að þau hafa verið stokkuð og að gætt 
hvert spilið er neðst; þar næst er einhver lát- 
inn draga eitt spil og að gæta það, síðan á 
hann að leggja það á borðið hjá hinum — en 
ekki saman við þau —, er svo spilabunkinn 
tekinn og lagður ofan á sjerstaka spilið, síðan 
eru öll spilin stokkuð lítið eitt og blaðað snögg- 
vast í þeim, eins og sje verið að telja þau, er 
þá að gætt hvert spilið það er, sem liggur 
næst neðan undir því, sem í fyrstu lá neðst, 
því það hlýtur að vera spilið sem dregið var 
úr stokknum. þar næst á að brengla spilun- 
um að nýju, snúa þeim svo rjettsælis og telja 
þau fram á borðið, ung komið er að hinu úr 
dregna spili. 


2. þau tuttugu spil. 
Fyrst eru tekin 20 spil og lögð upp í lopt 


TA 


á borð, tvö og tvö til samans; þeir sem við- 
staddir eru hugsa sjer nú einhver þau tvö spil, 
sem liggja hvort ofan á öðru; þar næst eru öll 
spilin tekin saman og lögð í einn bunka, án 
þess að rugla þeim sem saman lágu, heldur 
leggja þau í reglu, hvern köstinn ofan á ann- 
an, síðan á að leggja þau í annað sinn á borð 
eptir latínsku orðunum: 


MUT Us 
DÐEÐI T 
NOMEN 
C0cC Is 


2 efstu spilin á að leggja á M M í 1. og 3. 
röð, næstu 2 á U U í 1. röð, þriðju 2áÁ T T 
í 1. og 2. röð 0. s. frv. Nú á að spyrja: í 
hverri röð hvers eins áður umhugsaða spil 
liggi? Verti þá svarað, að þau bæði liggi í 
annari röð, hljóta þau sjálfsagt að vera þau, 
Bem liggja á D D, en ef svarað er, að þau 
liggi í þriðju og fjórðu röð, eru það spilin 
sem liggja á 0 0 o.s.frv. — Jafnvel þó 


# 


þessi fjögur latínsku orð innibindi í sjer tutt- 


78 


ugu bókstafi, eru þeir þó reyndar ekki nema 
tíu, vegna þess að sami stafurinn er tvisvar 
„og þar fyrir verða þessi orð notuð til fram- 
kvæmdar töfralistar þessarar. 


3. AÐ segja hvert spil annar kýs sjer. 


Íþrótt þessari er þannig háttað, að taka á 
í laumi 21 spil úr spilunum og leggja þau upp 
í lopt í 3 bunka á borð og geyma afganginn 
hjá sjer, svo að þeir sem við staddir eru, viti 
ekki hvað mörg spilin eru sem afgengu; úr 
þessum þremar spilabunkum á einhver við 
staddur að kjósa sjer eitt spil, hvert hann vill 
og í hverjum bunkanum sem honum bezt geðj- 
ast. Í hverjum þessum bunka hlýtur nú að 
vera 7 spil, sem lögð voru upp í lopt, eins og 
fyr sagði, er svo látið segja Í hverjum bunk- 
anum hið kosna spil liggur; er hann þá lagð- 
ur milli hinna tveggja; þar næst eru þessir 
allir spilabunkar teknir í hönd sjer í annað 
sinn og skipt eins og áður í þrjá jafna hluti; 
á svo að grenslast eptir í hverjum þeirra spil- 
ið liggi nú og leggja þann bunkann svo eins 
og áður í milli hinna, og ítreka þetta í þriðja 


76 


sinni; er þá enginn efi á, að hið kosna spil 
er Í miðjum spilunum, nefnilega: hið 11. hvort 
heldur talið er að. ofan eður neðan frá. Til 
þess að íþróttin verði þess torskilnari, á að telja 
spilin í laumi undir borðinu og leggja svo hið 
kosna spil á borðið, en láta ekki bera á, að 
nein viss tala sje á þeim, því vitnist það, 
getur það gefið áhorfendunum líkur til, hvern- 
ig íþróttinni sje háttað. 


. 


þýðing 
nokkurra orða, sem koma fyrir hjer að framan. 


BBenzoa, eins konar trjáfita. 

Blásteinn, Indigo. 

Blekber, Galæble. 

Blýgler, Sölverglöd, blýaska. 

; Bláspónn, Brasilíu -trje, Brunspaan, 
Brunbris. 

Blýsykur, Blysukker, blýsalt. 

Camfora, Campher, fita af Campher- 
trjenu, sem vex í Asíu. 


Li 


Cocheniller, Cochenille, skarlatslús, 
brúkast til rauts litar. 

Curcuma, Curcume, Kurkamey, Indisk= 
ur ávöxtur, hvers rót brúkuð er Í gulan lit og lif. 

Drekablóð, eins konar rauður litur, brúkaður 
með vínanda að lita trje. 

Edik Í. 

Fisklím, Husblas, sundmagalím. 

Grænspónn, Grönspaan, grænt litarefni. 

Guldglætte, Gulglötte, marg brennd blý= 
aska, una gul er orðin. 

Harpix, trjáfita. 

Hyldeber, ylliber. 

Kalofonium, Calofonium, eins konar trjá“ 
"fita. 

Lakmus, Lakmos, blátt litarefni. 

Lampasót, Kjönrog, ljósreykur, sót. 

Lemone, eins konar aldini. 

Lútarsalt, Ludsalt, Potaske, salt sem sýðst 
af tjá viðarðakii. 

Mortjel, stein- og járn- ílát þau, sem lif- 
sölumenn melja lif í. 

Myndalitur, Tusk. 

Operment, brennusteins= og rottueiturs= 

,„ blendingur. 

Óslökt, Ulæsket kalk, óbrunnið kalk. 

Pimpsteinn, Bimsten, smágjört vikurkol. 

Peruvianskt Balsam, ilmfita frá Peru. 


1) Edik það sem um er getið, er það venjulega sem 
verzlunarmenn selja og nefnt er vínedik, 


ís 


Rafur, eins konar steintegund. 

Ranuðspónn, Rödspaan, rautt litarefni. 

Saffræn, eins konar ávöxtur, gult litarefni. 

Salmiak, eins konar námusalt. Í 

Saltpjetur, Saltpeter, námu-, múr= eður 
hvíta - salt. 

Spanskgræna, Spanskgrönt, eyrgræna. 

Sinober, Zinnober, hárauður litur, til bú 
inn af brennusteini og kvikasilfri. 

Steinmelja, malinn steinn. 

Storax, kvoða af samnefndu trje. 

Vax, fita, sem íugur safna af blómstrum. 

Veggjalím, Gib s. 

Viðarkvoðal, Gummi, er vökvi sá, sem sýðst 
út af trjám í sólarhita, nafn hennar breyt= 
ist á ýmsa vegu, eptir því, af hverju trje 
hún er og úr hverju landi. 

Viðsmjör,- olía. 


itríól ?. 
k, eins konar hálfmálmur. 
ink= vitríól, blendingur af vitríóliog Áin ki. 


1) þar sem einungis er nefnd viðarkvoða, ér meint 
tl Gummi Arabica. 
2) Hjer er meint til hins algenga litar vitríóls. 


A 


a 
# to að = 


ið 
(si 


Yiirlit efnisins. 


I. Ýmsir töfraleikir. 


h Ýmislegt tólfablókAn (Et 
„Að gjöra töfraletur læstlegt 0... 


Töfraspádómsbók ...... 0 Br 


is ólrabnjöf rak tk Br 
. Blek sem fljótt af máist. El SR 


Reglursað af. má "skriptss að. 


. Íþrótt sú, að rita fullkomin orð ak 4 bókstöfum 


AÐ skrifa stafi innan Í egg 


„ AÐ skrifa myndir eða bókstafl som n lýsa í myrkri 
. Að skrifa með krít á svart spjald, þurrka það 


afl ret nasþórsamaðlatsi dr 


. AÐ skrifa letur á pappírsmiða með bleki, brenna 


miðann, og láta sama letrið sjást á hönd sjer 


. AÐ þvo sig í eldi, biki og a einnig 


að eta eld án þess að brenna sig... .... 


- AÐ sjóða vatn Í pappírs pönnu ........ 
„ AÐ brenna trje niðri Í vatni... 0... 0... 
„ AÐ láta vatn frjósa í heitu húsi ..... .. 
- AÐ koma stóru eggi vfau í stútmjóa flösku . . 


14. 
16. 
16. 


18. 
19. 


„ 19. 


20). 


2 


17. AÐ sjóða egg á hvirfli sjer s.s... 
18. AÐ hita íbúðarhús á stnttum tíma . ..-. 
19. AÐ kveikja eld á vasaklút, en láta hann þó ekki 
BT a SB lr 
20. AÐ kveikja ljós með knífsoddi ..... 2. 4. 29. 
ALFA gleypa ljós; „300 SR 2 
22. AÐ drepa 3 ljós, og ala aptur önnur 3 með 
Smáisstskó ll EÐ 9 
23. AÐ egg velti sjálfkrafa UmsbOrð TA 951 
24. AÐ egg velti innan um pott .. 3 „24, 
25. AÐ sýna eldlega höggorma fljúgandi í myrkri - 23. 
26. AÐ snúa mjólk Í blóð í. „ 20. 
27. Að taka smápening upp úr vatnsskál með þurr- 
a 


ll. Nytsamar íþróttir. Bis. 

1. Um ýmislegan blek tilbúning ..... rr 
2. AD skript sem skrifuð er með ritblýi málst ekki af 36. 
3. Svartur myndalitar ss. .... TR 36. 
4. Annar nýrri skuggamyndalitur .. .... txðð, 
SKO PE 
 Blókdin RSA ps 28) 
7. Svartur litar að auðkenna poka með ó. fl. 38. 
8. Svartur litur að auðkenna sauðfjo með .. - 39. 
9. Að skýra upp gamla skript ..... FR 
10. Pappír sem trauðlega brennur ........ . 40, 
il. Að auka krapt púðursins Sa saðsðrsler kr 
12. AÐ bissur: flytji venju lengra ......... - 40. 
13. AÐ taka fltubletti af pappír ..... Hl 
14. AÐ innsigli á brjefum verði moð tvenns konar Tit 41. 
15. Að vernda júrn fyrir riði. ....... A 
16 smyrsl fj át sn a a - 43. 
17. AÐ ná blok= ogrið= blettum. af pappír og ljerepti AR, 
18. Að búa til Engelskan plástur „ .....0... 0. 44. 
19. Vatnstíma vísir. ...... SR „ 45, 
A VeðurspA a A 40 
MM  Luptþýngdarmællnósstöðnðs í utar 
gevítursgljálitars á tri 53. 
2ósnlleitur híbýlalitar sin. 
A RA 9 Dd. 
25. Drekablóðslitur á dúsir Va a: 
BE Þostulns im nn SR 


80 


Z1. Lím til að festa járntól í trjesköptum 5 
28. Lím sem þolir vætu og hita ...... leigð þé 
sea #.3.66. 
SO Repnismldal tini 56. 
31. Heilbrigðislampi. „ooo. 
82 Sundhempana sc aðsgrsi- strat Á Jalil Se 4 Á 58. 
HI. 'Töfrareikningur, 8 gr. ........ 6972. 
IV. Spilatöfran sök TR 


Kostar innfest í kápu 24}. 


Lbs - Hbs / Þjóðdeild 


MN 


